THE WINNING POEM. 
Wyr Ieuainc Cymru ! 
(Alaw Rhyfeigyrch COanten Morgan,**) 
| Wyrieuainc Cymru Olywch yr alwad greí 
Corn y gad sydd heddyw'n alwad nef. 
Geilw^ch Oadfîridog, geilw'n iaith êi wlad, 
Geilw'ch dewr gymrodyr draw o'r gad. 


Cytgan—Fechgyn Cymru, wele daeth '' y Dydd "^1 
Ewch dan faner Cymru dros Ewrop rydd. 


Clywch ar y bryniau alwad megis cynt 
| Llef fel llef Llywelyn gwyd y gwynt. 
| Ar arch eich Owen, codwch fel un gwr ; 
| Oni chlywch drwy” 'T glynnoedd waedd Glyn Dwr 1 
Fechgyn Cymru, eto. 


Draw dros y culfor, gwelwch Feigium brudd 
'Treth y gelyn trythyll arni sydd 

| Rhag cyfodi o Brydain lef a hyllt y nen, 

| Brwydrwch dros y wyryî Ynys Wen. 
Fechgyn Cymru, etc. 


| Cerddodd myrddiynau gwirfodd dros eu gwlad ; 
Utzorn aur eu rhyddid oedd corn cad, 

| Feibion gwroniaid pob anfarwol fri, 

I Ai yn nydd y gorfod y cerddwch chwi ? 
Fechgyn Cymru, etc. 


I Hilaberth oesoedd . Dros y breintiau mawr 
| Aberth sydd i ehwithau—wele'ch awr 
Clywch alwad Rhyddid a chyfiawnder glan 

| Parod í'och i'ch puro'n awr trwy dan | 
Fechgyn Cymru, etc. 


| Feibìon yr henw; lad fechan ddewr a fu 
| Dan lif cyflafan; ddyddiau lu 
Pl cenhedloedd bychain Ewrop yw 
| Clywch alwad Belgium—9Serfia—Duw ! 
| Fechgyn Cymru, eto. 
| Gwedi cadw cwiwdeb Cymru, cyn y gad, 
| Ewch dan faner purdeb glwys eich gwlad ; 
Rhoddwch i ormes anllad farwol glwy, : 
Felna welo Ewrop ryfel mwy. 
Fechgyn Oymru, welê daeth '" y Dydd "' 
Ewch dan faner Cymru dros Ewrop rydd, 
—Y GWYNGYLL. 


IH 


THE WINNER'S IDENTITY. 


'The wriber of the successful poem based on 
General Owen Thomas's appeal to the young 
men of Walesis the Rev. J. J enkins,. M.A., 
*< Gwili,” of Ammanford, editor of '' Seren | 
Cymru.” The verses were gopenod on the | 

rh of DOL 1n A >Y 





